સં-૨૦૮૦ | 


શ્રાવણ વદ -૧૦ 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ 
કામોઠે કલમબલી કરંજાડે આયોજીત તથા યુવા 
મંડળ અને મહિલા મંડળ નવી મુંબઈ આયોજીત 
જન્માષ્ટમી મહોત્સવ- 2023 ખુબ સરસ રીતે 
આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતું. 

બે દિવસના આયોજન માં સમાજના 
પ્રમુખશ્રી કાંતિભાઈ રંગાણી અને યુવા મંડળના 
પ્રમુખ પ્રકાશ ચોપડા અને મહામંત્રી નરેન્દ્ર 


કચ્છ પૂર્વ રીજીયન માંડવી ડિવિઝન 
બિદડા ગામે લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ ની 
પરંપરાગત રવાડી શ્રાવણ વદ નોમ ના દિવસે 
યુવક મંડળ દ્વારા આયોજીત કરવામાં આવે છે. 
માંડવી વિસ્તારમાં પાટીદાર ની બહોળી વસ્તી 
ધરાવતા બિદડા ગામે આ વર્ષે પણ અતિ ભવ્ય 
થી ભવ્ય રવાડી ની શોભાયાત્રા કાઢવામાં 
આવેલ. 

જેમાં રવાડી નો ચડાવો શિવજી કેસરા 
હળપાણી હ. પરસોતમભાઈ પરિવારે લીધેલ 
હોવાથી શ્રી કૃષ્ણના વેશમાં મિત હળપાણી, 
બલરામ ના વેશમાં દેવ હળપાણી અને 
વાસુદેવના વેશમાં કિશોર હળપાણી સાથે અન્ય 
વેશભૂષા દ્વારા હળપાણી પરિવાર ના ભાઈઓએ 
સૌને આકર્ષિત કર્યા હતા. 

સમાજના સૌ મોટેરાઓથી લઈને 
નાનેરાઓ એ રવાડી પર્વમાં ઉત્સાહભેર ભાગ 
લઈને હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરેલ. 'નંદ ઘેર 
આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી" ના નારા અને 
અબીલ ગુલાલની છોળો ઉડાડતા ની સાથે બે 


પૂર્વ કચ્છના વાગડ વિસ્તારમાં 
આવેલુ વ્રજવાણીધામ તાલુકા મથક રાપરથી 
52 કી. મી. દૂર છે. ધોળાવીરા માર્ગ પરના 
એતિહાસિક અને પૌરાણિક ગામમાં હાલ 


લખપત તા. ના ઘડુલી ગામે કડવા 
પાટીદાર સમાજદ્ધારા દર વર્ષની જેમ આ વરસે 


1॥15 લવાંધં0॥1 15 (011૯11 તં(તાતધં01 01 ॥ર1110€15 0? 181((0 50તંતા 155૬0વંઢધં0॥1 


50દપ।. [1£01/ 109 0॥11%/ 


| તા.૦૯-૦૯-૨૦૨૩ | શનિવાર | 500 ૫૦.: 1233 


માવાણી અને મહિલા મંડળ પ્રમુખશ્રી કાંતાબેન 
ભગત સાથે નવી મુંબઈના કન્વીનર અને મુંબઈ 
યુવા મંડળ કારોબારી સભ્ય જીતેન્દ્ર પારસિયા 
સાથે મહિલા મંડળ મુંબઈ સભ્ય પારુલબેન 
ચોપડા સાથે મળી અને જન્માષ્ટમી મહોત્સવ 
હર્ષોલ્લાસથી બે દિવસ નું આયોજન કરેલ 
તારીખ 8-9 - 2023 ના રોજ સત્સંગ 
મંડળ કામોઠે કલમબલીમાં 11 વર્ષ પૂર્ણ થયેલ 
તેમની ઉજવણી કરવામાં આવેલ પ્રથમ સત્રમાં 
દાતાઓનું સન્‍માન કરેલ અને બીજા સત્રમાં 
બાળકોને રમતગમત અને પ્રોત્સાહિત ઇનામ 
આપવામાં આવેલ અને સાંજે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ 
હર્ષોલ્લાસ થી ઉજવવામાં આવેલ અને ગોયણી 
ને દાન આપવામાં આવેલ અને મટકી ફોડ 
કાર્યક્રમનો ઉમંગ બધામાં જોવા મળેલ. 


કલાક ની શોભા યાત્રામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 
ભક્તિ નું અલૌકિક વાતાવરણ સર્જાયું હતું. 
ગોવાળિયા રુપી બે સ્તંભની ઉપર જ્યારે 
કનૈયાએ મટકી ફોડી ત્યારે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી 
જય ના નારા સાથે સૌએ તાળીઓના 
ગડગડાટથી વધાવી લીધેલ. 

યુવક મંડળના સૌ સભ્યોએ ખૂબ જ 
સુંદર આયોજન વ્યવસ્થા સંભાળીને શિસ્તબંધ 
શોભાયાત્રા ની સફળતા માટે આભારી રહ્યા હતા. 
અંતે પ્રસાદ લઈને સૌ છુટા પડેલ. 


યદુવંશના આહીર સમાજનું એક પણ ઘર ના 
હોવા છતાં આહીર સમાજ સંચાલિત ભગવાન 
કૃષ્ણનું ભવ્ય મંદિર સમગ્ર પંથકમાં આસ્થાનું 
કેન્દ્ર બની ગયું છે. 

રાધાકૃષ્ણ મંદિરમાં સ્થાપિત એક 
સાથે આહીરકુળની સતી થયેલી દીકરીઓની 
કથા દર્શાવતી 140 પ્રતિમાઓ દર્શનાર્થીઓને 
અનેરી શ્રદ્ધા પુરી પાડે છે. જ્યાં દર વર્ષેની જેમ 
આજે પણ કૃષ્ણ મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. આ 
મહોત્સવને માણવા હજારો લોકો ઉમટી પડ્યા 
છે. 


જ્જ પણ પાંચ દિવસનો જન્માષ્ટમી મહોત્સવ 


ઉજવાઇ રહ્યો છે, ત્યારે સ્થાનિક તેમજ બહાર 

વસતા ભાઇઓ-બહેનો માદરે વતન આવતાં 

ઉત્સવની ઉજવણીનો આનંદ બેવડાયો છે. 
પાટીદાર સમાજના પ્રમુખ કાંતિભાઇ 


| લીંબાણી અને જશવંતભાઇ સાંખલા, યુવક 


મંડળના પ્રમુખ કિશોરભાઇ વાગડિયા, મહિલા 
મંડળના પ્રમુખ દમયંતીબેન હળપાણીએ 
આવેલા ભાઇ-બહેનોનું સ્વાગત કર્યું હતું. 


ભારત દેશ ની ગૌરવગાથા સમાન 
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નાં જન્મદિવસ ની ઉજવણી 
નો દિવસ એટલે જન્માષ્ટમી. ભારતીય સંસ્કૃતિ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
,ઓઢવ, અમદાવાદ. જન્માષ્ટમીના પાવન 
પ્રસંગે સૌ સમાજનો સાથે મળી શ્રી કૃષ્ણ 
જન્મોત્સવ ની ઉજવણી કરવામાં આવેલ. 
પરંપરાગત કૃષ્ણ જન્મ નિમિતે રાસ અને 
ભજન ધૂન સાથે વાતાવરણ પવિત્ર અને 
સહુ બાળ ગોપાલ પુલકિત થયા હતા.. 


માંડવી 


મ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ 
ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 
100 કિ. મી. ની રેલવે લાઇન આપી માંડવીનો 
પ્રવાસન અને ઔદ્યોગિક વિકાસ કરવા માટે 
રજૂઆત કરાઇ હતી. 

આ રજૂઆતમાં 22 વર્ષ અગાઉ 
પ્રથમવાર મુખ્યમંત્રી તરીકે માંડવીના 
દરિયાકિનારે તત્કાલીન સાંસદ અનંતભાઇ 
દવેએ યોજેલા 'હલો કચ્છી કચ્છમેં' 
સેમિનારના ઉદ્ધાટન વખતે માંડવીને 
સિંગાપોર બનાવી દેવાની વાત કરેલી તેની 
યાદ અપાવી ઉમેર્યું હતું કે, તેમના સમયમાં 
માંડવીને પ્રવાસનધામ તરીકે વિકસાવવા 
પ્લાન-નકશા બનાવાયા હતા. 


છરે તક 


ઝા 


ક્ટ 


પાટીઇ 


સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ 10-14 
મે 2023 માં શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર મહિલા સંઘ દ્વારા રજત જયંતિ 
મહોત્સવ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ઉજવવામાં 
આવ્યો, જેમાં ભારત ભરથી એવી સશક્ત 
મહિલાઓનાં સન્‍માન કરવામાં આવ્યા હતા, 
જેમણે પોતાના ક્ષેત્રમાં કંઈક અલગ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત 
કરી હોય. 

ખૂબ જ ગૌરવ સાથે કહેવાનું મન 
થાય છે કે આપણી પાટીદાર સમાજની ભારત 
ભરથી સન્‍માનિત મહિલાઓની શુંખલામાં એક 
નામ ખારઘર નવી મુંબઈથી પણ હતું- 
ડો.ટૃવિંકલ તૃપ્તિબેન સુરેશભાઈ નાકરાણી, 
ગામ સાંયરા યક્ષ, હાલે નવી મુંબઈ ખારઘર .ડો. 
ટ્વિંકલબેન પાટીદાર સમાજના લગભગ 


ભારતના પ્રથમ મહિલા સ્કીન સ્પેશિયાલિસ્ટ 
બન્યા છે. 


ડો.ટ્વિંકલબેન 10805 કર્યા પછી 


આગળ ના ભાગ ૨૩ માં આપણે જોયું 
માતા ભવાનીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને 
મહાદેવ નું યુદ્ધ ની કથા જાણવાની ઇચ્છા 
દર્શાવી હવે આગળ.. 

મહાદેવ બોલ્યા સાંભળો 
દેવી...દેત્યરાજ બલી ના ૧૦૦ પુત્રો હતા.તેમાં 
સૌથી પ્રતાપી અને મહાન શિવભકત બાણાસુર 
હતો..એમની પુત્રી એ રતી નો અવતાર હતી 
અને ઓખા નામ હતું..એક સમયે ઓખા ભ્રમણ 
કરતી હતી એટલે શ્રી કૃષ્ણ ના પૌત્ર અને પ્રદ્યુમ્ન 
ના પુત્ર અનિરુદ્ધ પર તેની નજર પડી એટલે 
મોહિત થઇ ને અનિરુદ્ધ ને એમના નગર માં બંદી 
બનાવી ને લઈ ગયી.. આ બાજુ દ્વારકા માં 
એમની ખોજ થવા લાગી અને કૃષ્ણ ની સેના એ 
બાણાસુર ના રાજ્ય પર હુમલો કર્યો..બાણાસુર 
મહાદેવ નો ભક્ત હતો એટલે એમને બચાવવા 
ખુદ મહાદેવ કૃષ્ણ સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા... 

ઘણા જ શસ્ત્રો નો પ્રયોગ થયો..એટલે 
અંતે મહાદેવ એ કૃષ્ણ ને કીધું કે મારા હૃદય માં 
તમે છો એટલે હું તમને મારી શકું પણ તમે મને 
ના મારતા.આમ કૃષ્ણ મોહિત થયા અને મહાદેવ 
બોલ્યા અનિરુધ અને ઓખા ના વિવાહ કરવો 
આ યુદ્ધ શાંત થયું અને ઓખાહરણ રચાયું... 

સાંભળો દેવી..એક સમયે પાંડવો યુદ્ધ 
પૂર્ણ કરી ને મુક્તિ માટે શિવ ને પ્રશન્ન કરવા 
કેદાર ક્ષેત્ર માં આવ્યા ત્યાં મહાદેવ સમજી ગયા 
જો પાંડવો જોઇ જશે તો મુક્તિ આપવી પડશે 
એટલે મહાદેવ પાડા ના અવતાર માં ભાગવા 
લાગ્યા પણ ભીમ એમને ઓળખી ગયા એટલે 
પાડા સ્વરૂપ મહાદેવ ને પીઠ ના ભાગે થી પકડી 
લીધા અને મહાદેવ ભૂમિ માં સમાવા લાગ્યા પણ 
ભીમ અને પાંડવો ની દ્રઢ ઈચ્છા થી મહાદેવ 
પ્રગટ થયા અને યુદ્ધ માં મારી નાખેલા તમામ 


ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને મહાદેવ નું યુદ્ધ અને કેદારનાથ બદ્રીનાથની કથા 
અને ભીમા શંકર જ્યોતિલિંગ ની કથા 


સિડની માં કૃષ્ણ જન્મ ની ઉજવણી ૦૯ સપ્ટેમ્બર નાં રોજ 


ને જાળવવા અને એનો પ્રચાર અને પ્રસાર 
કરતી, ભારત દેશ નાં સંસ્કારો ને વરેલી સંસ્થા 
એટલે "' 8/05 30//1111૫/1ર/૪/ 1૫ 
5/1૫51140. પણ સીડની ખાતે શનિવાર તારીખ 
૦૯-૦૯-૨૦૨૩ નાં રોજ કૃષ્ણ જન્મોત્સવ નિમિત્તે 
ઉજવણી નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 

આપની અને આપના સ્નેહીજનો સાથે 
રહીને ઉજવશે જન્માષ્ટમી. સ્થળ -:- 5તાબાંકાંવ 
211010 35000૦૦1. 60 ડા. /0&815 1066. 
ડતાબાંદાંત. 115૫/ - 2762. 


શ્રી પાટીદાર સમાજ બિલાસપુર 
માં કૃષ્ણ જન્મોત્સવ ખુબજ ધામધુમથી 
ઉજવવામાં આવેલ. મહિલાઓ સુંદર વેશ 
પરિધાન દ્વારા પ્રસંગ નો ઉત્સાહ વધારેલ 
હતો. 


નંદ ઘેર આનંદ ભયોના નાં 
ગગનનાદ સાથે જેલ માં જન્મેલા બાળ 
કૃષ્ણ નું બિલાસપુર નામે ગોકુળ માં 
આગમન થતાં સહુ પ્રોત્સાહિત થયા હતા.. 
આ પ્રસંગે યુવા અને બાળકો દ્વારા વિશેષ 
ઉત્સાહ સાથે પ્રસંગ ને ઉજવવામાં આવે છે 
અને સહુ કૃષ્ણ મય બની જાય છે .. 


મા ઉમિયા 
વેભવ લક્ષ્મી સ્વરૂપ 


(એરાવત હાથી સવારી) 


કડવા પાટીદાર કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊંઝા 
". 02767 - 245472, /4૦. 851 1016000, ઇત્પમ્ત - 384170. [૪ ૦ત ૦ખ 


૦ ૦૦૦ 00/૦૦૦૫૦ ૦૦ ૪ અજ/૦૦૦૦1૦૫નાં 


50૬૦૦ંદ્વાં2દ|01 [1 2૯111દા01060/, 1/૯1૧૦[૦૦|૦૮0/ 
॥ 1૦[0/0106)/ 6111110€ નવી મુંબઈ માં અભ્યાસ 
કરીને આ ડિગ્રી મેળવેલ છે. ડો. ટ્વિંકલબેન ને 
આ સન્માન જન્માષ્ટમી પર્વ પર યુવાસંઘના 
પૂર્વ પ્રવક્તા તેમજ સામાજિક આધ્યાત્મિક 
સમિતિનાં કેન્દ્રીય કન્વીનર અને હાલે 
મહિલાસંઘનાં સક્રિય કાર્યકર્તા અંજુબેન ધોળુંનાં 
સ્વહસ્તે /816«ગ્ડ મહિલાસંઘ તરફથી અર્પણ 
કરવામાં આવ્યું હતું. 
ડો ટ્વિંકલબેન /81₹1(25 શ્રી 
સમાજના પૂર્વ મહામંત્રી, મોરબી વાળા 
વાલજીભાઈ કેસરાભાઈ નાકરાણીનાં પૌત્રી 
છે.ડો.ટ્વિંકલબેન એ વિશેષમાં જણાવતા કહ્યું કે 
આ ડોક્ટરની ડિગ્રીમાં મારા માતા-પિતાનો ખૂબ 
જ મોટો ફાળો છે સાથે-સાથે મારા સમસ્ત 
નાકરાણી પરિવાર તેમજ વિશેષમાં તેમનાં 
પરદાદાશ્રી કેસરાબાપાનાં શુભઆશિષ તેમજ 
નાનાબાપા મુળજીભાઈ ગંગદાસ ધોળુ, ગામ 
નાગલપર હાલે વડોદરા ને પોતાનાં પ્રેરણા 
સ્ત્રોત જણાવ્યા હતા. 
આ મેડિકલ ફિલ્ડમાં જો કોઈ બીજા 
પણ ભાઈ બહેનએ ડિગ્રી મેળવી હોય તો આ 
નમ્બર પર કોન્ટેક્ટ કરે. એવી ડો. ટિવિંકલ ની 
વિનંતી છે. €૦15-9769223999 
સનાતની ગૌરવ સાથે સમાજના 
સનાતની મેડીકોઝનાં સંગઠનમાં ડોકટર 
ટૃવિંકલનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે .. 
યુવાસંઘ એજ્યુંકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ 
મિશન સ્કિન સ્પેસીયાલીસ્ટ ડોકટર ટ્વિંકલ 
નાકરાણીનું અભિવાદન કરે છે. 


સગા વહાલાઓ ના પાપ દુર કરી મુક્તિ નું 
વરદાન આપ્યું અને પાંડવો ની ઈચ્છાઓ ને 
માન આપી ને પાડા ની પીઠ સ્વરૂપે ત્યાં 
બિરાજમાન થયા અને કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગ 
સ્વરૂપે પ્રખ્યાત બન્યા.. 

ત્યાં થી થોડુક દુર નારાયણ મહાદેવ 
ની ભક્તિ કરવા લાગ્યા અને અગણિત વર્ષો 
તપસ્યા કરી એટલે ત્યાં બદ્રીનાથ ધામ 
બન્યું...ત્યાં ગંગા અલકનંદા સ્વરૂપે પ્રવાહ કરી 
ભક્તો ના પાપ દૂર કરે છે.. 

સાંભળો દેવી....ત્રેતાયુગમાં કુમ્ભકર્ણ 
હતો રાવણ નો ભાઇ એમના લગ્ન કર્કટી નામની 
રાક્ષસી સાથે થયા યુદ્ધ માં રામ દ્વારા કુંભકર્ણ 
મરાયો અને એમનો એક પુત્ર હતો ભીમ. માતા 
કર્કટી એ સઘળી વાત કરી એટલે એમને 
બદલાની ભાવનાથી આજુ બાજુ બધા ને ત્રાસ 
આપવો લાગ્યો અને ત્યાં ના રાજા કામરૂપેશ્વર ને 
બંદી બનાવ્યા કારણ કે એ મહાન શિવ ભક્ત 
હતા. આ રાજા કામરૂપેશ્વર એ કેદખાના માં એક 
માટીનું શિવલીંગ બનાવ્યું અને પૂજા કરવા 
લાગ્યા આ દ્રશ્ય જોતા કુંભકર્ણ નો પુત્ર ભીમ ત્યાં 
આવ્યો અને રાજા ની હત્યા કરવા જાય ત્યાં 
મહાદેવ પ્રગટ થયા ભીમ સાથે યુદ્ધ કરી એમને 
હરાવ્યો રાજા કામરૂપેશ્વર ને મુક્તિ આપવી અને 
એ સ્થળે ભીમાશંકર જ્યોતિર્લીંગ સ્વરૂપે 
બિરાજમાન થયા... 

મહાદેવ કૃપા કરે તો જીવન માં એક 
વખત અવશ્ય કેદારનાથ બદ્રીનાથ ભીમાશંકર 
જ્યોતિર્લિંગ દર્શન કરી ને જીવન ધન્ય બનાવો 


એવી પ્રાર્થના સહ.. 
જય કેદારનાથ જય જય 
બદ્રીનાથજય ડાકિન્યા ભીમાશંકર મ.... 


શિ પ ૧ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
બીલીમોરા દ્વારા જન્માષ્ટમી તહેવાર ખુબ 
ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવ્યો હતો. ભકિતમપ 
વાતાવરણ "હાથી ધોડા પાલકી જય 
કનાલાલકી" ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું . 

સાથે સાથે વાંસળી વાદકના સૂર સાથે 
ખુબ સુંદર ભજન મંડળી દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ ભજનમાં 
ખુબ સુંદર સૂર તાલ સાથે સૌ ભક્તો ભક્તિમય 
બની ગયા હતા અને ખુબ હર્ષ ઉલ્લાસ થી શ્રી 
કૃષ્ણ ભગવાનના જન્મ ની ઉજવણી કરવામાં 


[1038.:4-91 7801877774, 4-91 7718977774 ] 11183ત11ત॥01દ111021110(9ટ॥॥દ11.001॥1 


આવી હતી. 

ત્યારબાદ બીલીમોરા યુવક મંડળ 
દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ અને ગોવાળ્યાની ટોળી સાથે 
બુલેટ પર જોરદાર એન્ટ્રી કરી મટકી ફોડ નું સુંદર 
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 

સર્વે સમાજજનો સાથે મળીને ઉત્સાહ 
અને ઉમંગથી જન્માષ્ટમી તહેવાર ની ઉજવવી 
કરવામાં આવી હતી. અંતે સૌ અલ્પાહાર લઈ 
છુટા પડ્યા હતા. 


તા.7/9/2023 ના શ્રી કચ્છ પાટીદાર 
સમાજ લક્ક્ડગંજ નાગપુરના નેઝા હેઠળ અને 
મહિલા મંડળ તેમજ યુવક મંડળ દ્વારા સમાજ 


ભવનના પ્રાંગણમાં કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી ની 
શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવેલ જેમાં આઠમ 
ના દિવસે બપોર પછી વરસાત હોવા છતાં પણ 
બહેનોએ રાસનો જોરદાર આનંદ માણ્યો હતો. 
રાત્રે 7.30 વાગ્યે મહિલા મંડળની બહેનો દ્વારા 
સુંદર મઝાના વસ્ત પરિધાનમાં શ્રી કૃષ્ણલીલાની 
સુંદર પ્રસ્‍તુતિઓ એ સૌના મન મોહી લીધા હતા. 

નાના કલાકારો દ્વારા આપણા 
પૌરાણિક ટ્રેડિશનલ પરિધાનમાં રાસ રમવામાં 
આવેલ અને વિશેષમાં એક નાની બાળા કુ. ધાની 
નિશાંત રામાણી દ્વારા શ્રી કૃષ્ણની લીલાને 
કાવ્યાત્મક શૈલીમા સુંદર અને સ્પષ્ઠ વાણીમાં 
પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવેલ. 


છત્તિસગઢ રાજ્ય માં રાયપુર બાદ 
રાજનાદગાવ જ્યાં સાહસિક પાટીદાર ની વસ્તી 
ખૂબ છે અને રાજકીય તેમજ ઔદ્યોગીકરણ માં 
આગળ પડતાં સ્થાને પણ છે.. 

આ ગામ માં સમાજ ભવન માં નીત 
નવા પરંપરાગત કાર્યક્રમ થાય છે. જેમાં હાલ 
સમગ્ર ભારતીય કાનુડા નાં જન્મ ભલે જેલ માં 
થયો પણ જાણે દરેક ગામ કસબો કે શહેર 
ગોકુળિયું બની તે કાનુડા નું ઉત્સાહ પૂર્વક 
જન્મોત્સવ ઉજવણી કરવામાં આવે છે . 

રાજનાદગાવ જે નું સંગઠન મજબૂત 
છે ત્યાં મહિલા શકિતઓ આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમ 
પણ અદભુત તરીકા થી કરે છે..કૃષ્ણ જન્મ નું આ 
પર્વ સાથે દીકરીઓ પરણી ને સાસરે ગયેલ હોય 
તે આ પર્વ મનાવવા માવતરે અવશ્ય આવે છે 
અને કૃષ્ણમય બની ને ભાવ સાથે પ્રભુ સ્તુતિ માં 


જે કૃષ્ણ ને સહુથી પ્રિય કાર્ય તે ગાય 
ચરાવવા નું કામ તેઓ બચપન માં કરતા.. આ 
ગાય ચરાવવાનું કાર્ય તેઓ કરતા મતલબ આ 
ગાય માનવ જીવન માં ખુબ જ ઉપયોગી છે તેની 
પ્રતીતિ કૃષ્ણ જીવન કરાવે છે.. 

આમ તો કૃષ્ણ જીવન માંથી ખૂબ જ 
શીખવા નું છે સમજવાનું છે જેથી આફત 
તમારાથી કોષો દૂર રહે એમ છે અને આવે તો 
તેનો પ્રતિકાર કરવાની સવિશેષ શકિત પ્રદાન 
પણ કરે છે.. 

આથી તો જેલ માં જન્મેલા કનૈયા નાં 
જન્મ દિવસ ને ખૂબ ઉત્સાહ સાથે ઉજવવા માં 
આવે છે જેથી તેના જીવન ની કાયમી અસર 
બાળકો માં સંસ્કાર રૂપે સિંચિત થાય..આવો જ 
અનોખો પ્રયાસ કડોદરા માં થયો કે આ કૃષ્ણ 
જન્મ નિમિતે ભજન અને ધૂન સાથે કરુણા સાથે 


પ તે ત 


91૯ જિપલા1ં કિદ્િવંખત્ ”્દ્િધંઉત્રા' 
 કકાકત્રા (0૫ દ્ઞાઉંક્રા - (1211₹01021* 


બરાબર 12 ના ટકોરે વાસુદેવજી 
બાલમુકુન્દને લઈને આવે છે સાથે ભાવિક 
ભક્તોની સાથે અને વીજળીના ઝબકારા અને 
વાદળોના કડકડાટ દ્વારા અતિ સુંદર પ્રસ્તુતિ 
દ્વારા સૌએ શ્રીકૃષ્ણનું ભવ્ય સ્વાગત કરેલ. 
સમાજમાં ત્રણે પાંખોના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા 
બાલમુકુન્દની આરતી અને પારણામાં પોઢેલા 
બાલકૃષ્ણાના હિંડોળાને ઝૂલાવેલ. ઉપસ્થિત 
સર્વેને પણ દર્શનનો લાભ લઇ ધન્યતા 
અનુભવેલ, ભજન અને મધુર ગીતો દ્વારા 
વાતાવરણ કૃષ્ણમય બની ગયેલ હતું. 

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું સુંદર સંચાલન 
મહિલા મંડળના માનદ મંત્રી શ્રીમતી રેખાબેન 
પોકાર તેમજ યુવક મંડળના માનદ મંત્રી વિપુલ 
ભાદાણી એ કરેલ હતું અંતે પ્રસાદ વિતરણ અને 
અલ્પાહાર લઈ સૌ વિખુટા થયેલ. 


જોડાય છે. પરિવર્તન નાં આ પર્વ નિમિત્તે 
આવનાર દીકરી જે ગોયણી નામે આવકાર 
અપાય છે અને તેને સર્વ કાર્ય માં અગ્ર સ્થાન 
આપવામાં આવે છે.. 

આવું જ કાર્ય રાજનાદગાવ માં પણ 
વિવિધતા સાથે કરવામાં આવેલ.અહી યુવતીઓ 


નું પણ એક સંગઠન નું નિર્માણ કરવામાં આવેલ 
છે.. જેમ યુવક મંડળ તેમ યુવતી મંડળ જેથી 
યુવા વસ્થા ની દીકરીઓ પણ સંગઠન થકી 
પોતાને અનુરૂપ કાર્ય કરી વસુદેવકુંટુબકમ ની 
ભાવના થી સહુ ને જોડી શકે છે .. 

અને સર્વ નાં ભાવ ને સમજી ને સહુ 
માટે ઉત્તમ શું તેવા નિર્ણય પણ કરી સકે છે.. અહી 
દીકરીઓ સાથે પુત્રવધુ નાં પણ સ્વાગત સન્‍માન 
કરવામાં આવેલ હતા.. 


કાર્ય કરતા પરમાર્થ ગ્રુપ જે અપંગ અને માદી ને 
રખડતી ગાયો ની સેવા કરવાનું કાર્ય સૌરાષ્ટ્ર માં 
કરે છે. 

તેઓ ની ૧૫૦ નું સેવાકીય ગ્રુપ અનેક 
ઠેકાણે પોતાની સ્વયમ ખુશી થી આ કાર્ય કરે છે. 
જેમાં સ્કૂલ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પણ 
જોડાય છે અને એક સાથે સતત કરતાલા લય 
અને ઊર્જા સાથે વગાડે છે જે ધૂન ભજન નું 
અનોખુ આદર્શ આકર્ષણ બનેલ. 

યુવા વિદ્યાર્થીઓ ની સ્ફૂર્તિ અને 

ઉત્સાહ ને સહુએ બિરદાવી અને પછી સમાજ નાં 
ઉત્સાહી યુવાઓ પણ આ કરતાલા સવાયમ પણ 
વગાડવા લગાયા હતાં.કે કે પી યુથ કલબ દ્વારા 
સાતમ આઠમ જન્માષ્ટમી નો પર્વ ખુબ ધામ ધુમ 
થી ઉજવ્યો, અને કેકેપી યુથ ક્લબ કડોદરા, 
સાંસ્કૃતિક સમિતિ દ્વારાઅને માં સરસ્વતી 
ગૌશાળા સીતાપુર-પાનસડાના લાભાર્થે ભજન 
સત્સંગ કાર્યક્રમ રાખેલ હતો પણ આકર્ષણ 
અદભુત ભારતના વૈજ્ઞાનિક જે ઈસરો દ્વારા 
વિક્રમ ચંદ્રયાન-૩ ચંદ્ર માં સફળ લેન્ડિંગ થયું તે 
થીમ અદભુત સેટ કરવામાં આવેલ. 

બાળ કાનુડાને શિવ શક્તિ પોઇન્ટ પર 
દર્શનનો સૌ પાટીદાર જ્ઞાતિજને લાભ મળ્યો 
હતો. 


“પ 82૮4811101૫ 14/“૫/૫૦ “1૦ 2 


8૫૩1।1[પ₹ડ૩ડ ઇ'પિગ્ણરર ૦1૫૪ ર૦૦ 


૦૫૪૦૨111101" & ૪00€0111001' 2023 


દ ક ઊં 
૧0% 1 2 
110158, શિતલ, 5 પાલન 


* [5111014 3/12. 1ર (101214, 3/01121૫, 11125) 


* 10001 1/1./%1ર 
૦ /€€152550૨15 
* 1015 
૦ /1ર1 & €ર/1ઃ1 
૦ 1.113/1) 190010 
* ૧1૫12 10.74% 100 [12 


100 811 “પદ્વાં01€ 


1300141૫૫0૦ 0૦12૫૫ 3૫0૫7 _ 


#0800૨£55: 


2/0110/7ર ૫/7, 
[પલ્વા' [1101૯1 ર૦ત, 1.8.5.ર૦વવં, 
ઉ।ત11₹0[૩૧। (૫/) 
1010108/। 400086 


*0ર 100૨ ।[પઉ્‌ઇ।ર૪ & 80010116: 


7021541306 / 9372337829 


તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની તક અને આખા મુંબઈના લોકો સમક્ષ 
પોતાની ઓળખ બનાવવાનો સુવર્ણ અવસર આપવા ઘાટકોપર યુવા મંડળ લાવી રહ્યું છે. 


3 દિવસ નો બિઝનેસ કાર્નિવલ.... 


આ કાર્નિવલ માં ૧૦૦ જેટલા સ્ટોલ છે, જેમાં [511011 (1/દ1, 10/011811, [લંતડ), 
૫/૦૧૧ાં1લ્ર 1/૦1, 70૦૦૬5૦1૦૩, 1/610010વાં, 7/1, ॥/1૫ાં, 2૦1૫11૦, 1૫/૯૦ [0૦૦વ૧, અને આવી 
ગણી બધી વસ્તુ અને વ્યવસાય આખા મુંબઈ થી લોકો પોતાના વ્યવસાય કરવા માટે 
આવશે, તો જલ્દી થી તમારી પસંદ નો સ્ટોલ બુક કરી લેજો, માટે આજે જ તમારો સ્ટોલ બુક 


કરો અને તમારો વ્યવસાય વધારો. 


*૦1/01૦ |1વ્‌પાં/ & ૩3૦૦1તો1ત્ર ૦૦010૦૦ -7021 541 306, 9372 337 829 


શ્રી કચ્છી સનાતન યુવા મંડળ ઘાટકોપર 
પ્રમુખ-પંકજ વાલજી અમૃતિયામહા 
મંત્રી-ધ્રુવ ઉમેશ સાંખલા 


ભારતભરમાં ઓગસ્ટનું છેલ્લું અઠવાડિયુ 
તથા સપ્ટેમ્બરનું પહેલું અઠવાડિયુ એ 
ચક્ષુદાન પખવાડિયુ તરીકેની ઉજવણી થાય 
છે. આ દરમિયાન દેશની તમામ ચક્ષુબેંક 
ચક્ષુદાન વિષે લોકોને માહિતગાર કરે છે. 
આપણે સાંભળ્યું હશે કે 'ચક્ષુદાન મહાદાન' 
અથવા તો'જીવતા રકતદાન અને મૃત્યુ બાદ 
ચક્ષુદાન'પણ ખરેખર આ ચક્ષુદાન છે શું ? 
અને જરૂરી શેના માટે છે ? 
ચક્ષુદાન એટલે મૃત્યુ બાદ 
મરનારની આંખોનું દાન કરવું. એ જરૂરી 
એટલા માટે છે કારણ કે ભારતમાં લાખો લોકો 
કીકીના અંધાપાથી પીડાય છે. 
જો આ પારદર્શકભાગ-અપાદર્શક 
સફેદ થઈ જાય તો તેને દેખાતું બધં થઈ જાય. 
આવામાં જો આપણે મૃત્યુ બાદ ચક્ષુદાન 
કરીએ તો કોઈ અધં વ્યકિતને રોશની મળી 
જાય તો આનાથી સારું માનવીય કાયં કયુ હોય 
શકે ? આ કાર્ય કરવા માટે ચક્ષુબેંક હોય છે જે 
આઈ. બેંક એસો.ઓફ ઈન્ડિયા તથા માં 
રજિસ્ટર્ડ હોય છે. મૃત્યુબાદ કરવામાં આવતા 
આંખ-ચક્ષુનાં દાનને ચક્ષુદાન કહેવામાં આવે 


છે. 

ચક્ષુદાનથી પ્રાપ્ત થયેલ ચક્ષુઓનો 
ઉપયોગ, કીકીઓના અંધાપાથી પીડાતા 
દર્દીઓને કીકી પ્રત્યારોપણ ઓપરેશન માટે 
કરવામાં આવે છે. ચક્ષુદાનની પ્રક્રિયા ફકત 
૧૫ થી ૨૦ મિનિટમાં જ પૂર્ણ થઈ જાય એટલી 
સરળ છે. જેનાથી દાતાના ચહેરા ઉપર કોઈ 
વિકૃતિ કે વિરૂપતા આવતી નથી તેમજ તેથી 
મૃતદેહની અંતિમ ક્રિયામાં કોઈ અડચણ કે 
વિલબં પણ થતો નથી. 


ચક્ષુદાન સ્વીકારવા માટે ચક્ષુબેંકની 
ટીમ, દાતા ગમે તે જગ્યાએ હોય, જેમ કે 
ઘરમાં, હોસ્પિટલમાં, મડદાઘરમાં કે 


સ્મશાનમાં જઈને ચક્ષુનું દાન લઈ આવે છે. તે 
માટે દાતાને ચક્ષુબેંક કે હોસ્પિટલ સુધી 
લાવવાની જરૂર પડતી નથી. આ માટે 
ચક્ષુદાતાના વારસદારને કોઈ ખર્ચ થતો 
નથી. તમામ જરૂરી ખર્ચ ચક્ષુબેંક ભોગવે છે. 
આમ લઈ લેવામાં આવેલ ચક્ષુ કોઈના જીવન 
નાં અંધકાર માંથી રોશની લાવવાનું ઉમદા 
કાર્ય કરશે... 

યુવાસંઘ હેલ્થ અને ડિઝાસ્ટર મિશન 
આ કાર્ય નાં અનેક સંકલ્પ કરાવી ને માનવતા 
ગૌરવ એવોર્ડ પણ એનાયત કરે છે. આ મિશન 
ને વધુ વ્યાપક બનાવીએ... 


કિરણ હોસ્પિટલ સુરતમાં આપણા કડોદરા સુરત સમાજના સ્વ: રાજેશભાઈ 
સામજીભાઈ માનાણી, (વિથોણ) જેઓ માંદગી ને લઇ કિરણ હોસ્પિટલમાં એડમીટ થયેલ 


હતા. 


સંજોગો વસાત તેમનું અવસાન થતાં પરિવાર જનો માટે આ દુઃખદ ક્ષણ હતી 
છતાં પણ આ વિપરીત સંજોગોમાં પરિવાર જનો એ સ્વ.રાજેશભાઈ ના ચક્ષુદાન નો સંકલ્પ 
કરેલ જેના લીધે કિરણ હોસ્પિટલની ડોકટર સિરોયા સાહેબ જેમનું અભિયાન છે આંખ નું 
દાન સ્વીકારવાનું પછી તે ગમે તે સમય હોય તેમની ટીમ આ કાર્ય અવિરત કરે છે.. 

હાલ તેમના દ્વારા બે જરૂરિયાત વ્યક્તિઓ ને કીકી પ્રત્યારોપણ કરેલ છે જેના થકી 
બે પ્રજ્ઞાચક્ષુ ને નવી રોશની મળેલ છે અને તેઓ સામાનય વ્યક્તિ ની માફક સરસ જોઈ શકે 
છે જેથી તેઓ પણ સરસ મજાની જિંદગી જીવી શકે છે. આ પ્રસંગે તેમના સુપુત્ર હર્ષે 
રાજેશભાઇ ને કિરણ હોસ્પિટલ માં આમંત્રિત કરી સન્‍માનિત કરેલ છે. ચક્ષુદાન કે અંગદાન 
નું મહત્વ અને સંદેશો જન જાગૃતિ માટે પ્રેરણાદાયક છે. કે.કે.પી યુથ ક્લબ કડોદરા 


પીએમ મોદી કુલ ત્રણ દિવસ માટે દેશોના વડાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય મંત્રણા કરશે 
10 સપ્ટેમ્બરે 21/ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે વર્કિંગ લંચ મીટિંગ કરશે 


્--એે 
811%-01004/1% | ?110//&1% | 5₹€08૫0&13/ | 110818 58€01૫0/10% 


“5 (1૯ ૫/૦11ત પાાંદલ્ડ ત દ0૯ 


11તાંઢ :)તલાતંડ ત 8!'ઢવં૦પડ 


દ૬દ૬૦#૬૦ 
27૮5૮4૦૪ 


ઝી 

ડડ પ્રેરક 

જે તક સંકલત સરકારી સડાય કાર્યસમિતિ ૧) 
સંયુક્ત 


જે શ્રી અખિલ ભારતીય ક. ક. પા. યુવાસંઘ 
ર ઉુપોલિટીક એન્ડ લીડરશિપ કમિટી 


આજે પીએમ મોદી અમેરિકા, બાંગ્લાદેશ અને મોરેશિયસના દેશોના 


વડાઓ સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરશે. 


ભારત માટે જી-૨૦ રૂપે મહા તક સામે આવીને ઊભી છે 
ભારત માટે જી-૨૦ રૂપે મહા તક સામે આવીને ઊભી છે 
જી ૨૦ના હ્વારે નટરાજની ૨૭ ફૂટ ઊંચી 


જી-20 સમિટ 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરે 
દિલ્હીમાં યોજાશે. જેના માટે ભારતે લગભગ 


તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. 
સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર પણ 


ઝીણવટભરી નજર રાખવામાં આવી રહી 
છે.તે જ સમયે, સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી 
અનુસાર, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશ્વના 
નેતાઓ સાથે 15 થી વધુ દ્વિપક્ષીય બેઠકો 
કરશે. 8 સપ્ટેમ્બરે પીએમ મોરિશિયન, 
બાંગ્લાદેશી અને યુએસ નેતાઓ સાથે 
દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે. 

9 સપ્ટેમ્બરે 20 બેઠકો ઉપરાંત, 
[210 116 જાપાન, જર્મની અને ઇટાલી સાથે 
દ્વિપક્ષીય બેઠકો કરશે અને 10 સપ્ટેમ્બરે 210 
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે 
વર્કિંગ લંચ મીટિંગ કરશે. 


નવી દિલ્હીમાં 9 થી 10 સપ્ટેમ્બર 
દરમિયાન ઉ-20 સમિટ યોજાશે. જેમાં 
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ભારતીય સંગીતના સમૃદ્ધ 


ર વારસા અને શક્તિને દર્શાવવા માટે ભારત 


સંગીત દર્શનમ કાર્યક્રમ હશે. 'ગાંધર્વ 
ઓટોદ્યમ' નામનો આ કાર્યક્રમ ત્રણ કલાકનો 
સુધી ચાલશે. 

જેમાં હિન્દુસ્તાની સંગીત, કર્ણાટક સંગીત 


અને ભારતીય લોકસંગીતમાં વપરાતા તમામ પરંપરાગત વાદ્યોને એકસાથે રજૂ કરવામાં 
આવશે. 78 કલાકારો ભારતના 78 પરંપરાગત વાદ્યો વગાડશે. 78 વાદ્યોમાં 34 
હિન્દુસ્તાની, 18 કર્ણાટકી અને 26 લોકસંગીતનાં સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. 

સમાપનમાં મિલે સુર મેરા તુમ્હારા તમામ 78 વાદ્યો વડે વગાડવામાં આવશે. 


ઉપ્ક્સ્યાખેદ 


હમારે પૂર્વનો ને ણક ઘોષ વાવય હિયા થા ત્તિસજો ગાત ભી 
સરજાર ભી વછુત પ્રવતતિત ૧ર રહી હૈ ગમી છો રછા હૈ... 
ત્રી-૨૦ જે ગ સમ્નેત્ન છો રહે હેં, ૩સમેં ઘોષ વાવચ વચા હૈ? 
વસુધૈવ ુટુ*્નજમ્‌! યાની ફસજો સવ તોમ પઢ સવતે હૈં, 
ફવ ગર્થ બી સમજ્ઞાયા ઝા સજતા હૈ, ગર્થ ભી સમજ્ઞ સજતે 
હં જિ વસુધૈવ જુટ*વજમ્‌ યાની સારા વિશ્વ છી જુટનવ હૈ! ણેસી 
મારી ઘારળા હૈ। ગૌર ણેસી થારળા જેવત ગૌર જેવત ભારતીય 
સંસ્જુતિ મેં હૈ। જહીં વે ભી વિશ્વ મેં ફસ પ્રવર ૧ ભાવ નહીં હૈ, 

ઇસ પ્રજાર વતે ઘારળા નહીં હૈ। 
હો: ટ” “ઇક 


પૂછ; શ્પ-૬૬ 


ઝત 2023140૩14 * 


બ્રિટનના વડાપ્રધાન ક્ષિ સુનક નવી દિલ્હી પહોંચ્યા છે. 
આ સમિટમાં 19 દેશો અને યુરોપિયન યુનિયનના પ્રતિનિધિઓ હાજરી 
આપશે. આ સિવાય 9 વધુ દેશોને સમિટમાં ગેસ્ટ તરીકે આમંત્રિત કરાયા છે. 


| સમિટ યોજાશે. જેને લઇને તમામ 


પ્રતિમા વિદેશીઓ 


વિશ્વમાં સૌથી ઉંચી પ્રતિમા ૧૮ ટન કરે છે. નરાજની પ્રતિમા કોસ્મિક 
વજનની અને ૨૭ફૂટ ઉંચી છે, જી-૨૦ની એનર્જી, ક્રિયેટિવીટી અને પાવરનો 
મુખ્ય બેઠક જ્યાં મળવાની છે તે ભારત કોન્સેષ્ટનું નિદર્શન કરે છે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ 
મંડપમના પ્રવેશ દ્વારે સૌનું સ્વાગત કરતી કલ્ચર સાથે રહીને પ્રતિમાનું ઇન્સટોલેશન 


આવ બેદિવસ માટે આખું 
દિલ્હી એક ભપકાદાર મંડપમાં ફેરવાઇ 
ગયું છે. જી -૨૦ દેશોના પ્રમુખો અને 
પ્રતિનિધિઓ જન્માષ્ટમીના દિવસ 
એટલેકે ગુરૂવારથીજ આવવાના શરૂ 
થઇ ગયા છે. અમેરિકાના પ્રમુખ 


છુ 


નું ધ્યાન ખેંચશે 


કરાયું હતું, 

પ્રતિમામાં બહુ લોકપ્રિય એવા શિવ 
તાંડવનો સમાવેશ થતો હોઇ તે એનર્જી 

અને શક્તિનું વહન કરે છે. 
પી આ પ્રતિમા અષ્ધાતુમાંથી બનેલી 
જ છે જેમાં ૮9 ટકા કોપર,૧૦ ટકા ઝીંક, 
પ્ણ, 28 2 ટકા સીસું વગેરેમાંથી બનેલી છે. તેમાં 
0 ૨%, ચાંદી, સોનું તેમજ થોડી માત્રામાં પારા 

। » (મરક્ચુરી)નો પણ ઉપયોગ થયો છે. 


હોય તે રીતે મુકાઇ છે. ઇન્દિરા ગાંધી 


નેશનલ સેન્ટર ફોર આર્ટ મારફતે આ 


ખેંચી લાવવા મથે છે જેની વિદેશના લોકો 
ભારતીય સંસ્કુતિના દર્શન કરી શકે અને 
ભારતમાંટુરિઝમનુંડેવલોપમેન્ટકરી શકાય. 
જી-૨૦દેશોનાવડાઓસાથેનીપ્રાઇવેટ 
બેઠકોમાં બિઝનેસસિવાયની કોઇ વાતો 
થવાની નથી.જી ૨૦ના તખષ્રા પર વૌશ્ચિક 
સમસ્યાઓના ઉકેલ મેળવાશે અને ભાવિ 
નિતી નક્કી કરાશે પરંતુ પડદા પાછળની 
પ્રાઇવેટ મિટીંગોમાં બિઝનેસ તેમજ દ્વિપક્ષીય 
વેપાર કરારને પ્રાધાન્ય અપાશે. 
જી-૨૦ના વિદેશના પ્રતિનધિઓ પણ 
હવે ચીનની ગેરહાજરી બાબતની નોંધ 
લઇ ચૂક્યા છે અને તેની પાછળનો હેતુ 
પણ સમજી ગયા છે એમ લાગી રહ્યું છે. 
તૌયારે કરી હતી. 


રાધા કૃણન સ્ત્પથી કુટુંબની ખાસિયત 
એ છે કે તે તેમનું પરિવાર ૩૪ પેઢીઓ 
એટલેકે ચોલા 
સામ્રાજ્યમાં ચોલા કિંગ રાજરાજા 
હતા..જેનો સમયગાળો ૯૮૫-૧૦૧૪ 
હતો.)થી નટરાજની મૂર્તિની આર્ટ તૈયાર 


પ્રમાણે ભારતની પ્રગતિ અને દિલ્હીમાં 
થનારી વાહ વાહ ચીનને પચે એમ નથી. 
અરધાતુમાંથી બનેલી નટરાજની 


પ્રસંગપટ 


પ્રતિમા લવાઇ છે. આ પ્રતિમા માત્ર સાત 
મહિનામાં તમિળનાડુના નામાંકિત 
મૂર્તિકાર સ્વામી મલાલી અને તેમની ટીમે 
તૈયાર કરી હતી. વડાપ્રધાને કહ્યું છે કે આ 
પ્રતિમાભારત દેશની સંસફતિ અને સમૃધ્ધ 
ઈતિહાસનું દર્શન વિદેશના મહેમાનોને 
કરાવશે. મૂર્તિની આર્ટ તૈયાર કરનારા 
રાધાકૃષ્ણન સત્પથી અને તેમની ટીમે 


બિઝનેસ તેમજ ભારતની સંસ્કૃતિના જતન 
સાથે જોડી દેવા માટેતા પ્રયાસ કરી રહ્યું 
છે. વિદેશના લોકોને ભારતની સંસ્કૃતિના 
દર્શન થાય તે માટે દરેક આવકાર મંડપમાં 
સંસ્કૃતિના દર્શન જોવા મળે છે. જ્યારે 
ભારતના મેનેજમેન્ટની પ્રશંસા થશે ત્યારે 
ચીનનાવડાને ગેરહાજર રેહવાનો પસ્તાવો 
થશે તે નક્કી છે. 

અમેરિકાના પ્રમુખ બાઇડન અને 
ચીનની જિનપીંગ સમગ્ર જી-૨૦નો તષ્ટો 
આંચકી લે એવા હતા પરંતુ ચીનને પ્રમુખ 
જિનપીંગ ભારતને વૈશ્ચિક તષ્તા પર મળી 
રહેલા માનને જોઇને નારાજ ચાલી રહ્યું છે. 

કેટલાક સિનીયર કોંગી જનો કહે છે કે 
જી-૨૦માટેભારતને પરંપરાપ્રમાણે સ્થાન 
મળ્યું છે છતાં ભારત મોટા ઉપાડે શો કરી 
રહ્યું છે. સામે છેડે ભાજપ કહે છે કે કોંગ્રેસ 
ભવ્ય આગતા સ્વાગતા જોઇ શકતું નથી. 

હકીકત તો એ છે કે ભારત માટે જી- 
૨૦ રૂપે મહા તક સામે આવીને ઊભી છે. 
ભારત આ તકનો ઉપયોગ કરીને વિશ્વમાં 
પોતાની સંસકૃતિ અને વહીવટી ક્ષમતાના 
દર્શન કરાવશે. 


સામ્રાજ્ય(ચોલા 


અષ્ટધાતુમાંથી બનેલી નટરાજની ૧૮ ટન વજનની 
વિશ્વમાં સૌથી ઊંચી પ્રતિમા ક્રિયેટિવીટીનું પ્રતીક છે 


ઉ-20 સમિટની સાથે ભારતના 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને યુએસ 
પ્રમુખ જો બાઈડન વચ્ચેની દ્વિપક્ષીય 
મંત્રણા થશે. શુક્રવારે સાંજે નવી દિલ્હી 
પહોંચ્યા બાદ જો બાઈડન વડાપ્રધાન 


આવાસ પર પીએમ મોદીને મળશે. 
આ દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચે [4-1 


વિઝાથી લઇને ન્યુક્લિયર અને 60 જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઇ શકે છે . અનેક 
મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવી શકે છે. અમેરિકાના 1૫45/ જેક સુલિવને જો 
બાઈડનના ભારત આગમન પહેલા ઘણા મુદ્દાઓ પર વાત કરી હતી. 


ભારતમાં નવી દિલ્હીમાં 9થી 10 
સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી ઉ-20 


તૈયારીઓ પૂર્ણ થઇ ગઇ છે. ઉ-20 
સભ્યોના મહેમાનોના આગમનની 
પ્રક્રિયા શરૂ થઇ ગઇ છે. ઈટાલીના 
વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની બાદ હવે 


ઈ 
72 જઇ 


71%0/70ઘ/0 00/7૫/૦2 


28 50/0/22 


ટિ ન 5/011116 770100 49,999 


૭ 
0૭૮૮૦૦૯૦ |તવાંઇડાં૦13 
- 7007014 ૫ ભાત ન 10 271 પતડાંક, 
- %0/ 4૮૮01004001 10 3 * 110(2! પ્રા! 29/૯4/945૬. 
- વાં 60]! 10૫14. 
- વાં 4તૃઘવાવઇ! * તટ 1/(ટ!' 200 * £0ઘ॥તાં॥ 5/00. 
-ક8ઊઘઇં (240 11001 10010 [11002 1/5. (50 ₹0 4પ વાવ) 
- 9૦5217 5ત/વાતં પ્ર11 280 81010#. 
- 010૫ €પંક્ટ પ્રય! 21711107. 
-4ઇ 8/49 લણ 101% પ્ર॥ /થળવા1 પ'011ત. 
- ઇળ 1કત. 

1જ00્ટાં 115117610૮2. 
- બરાઇંવતાં 7/0/2554101 (0૫ 0ઘાંતંટ. 
-ત | (૦5 & 19ત05/ટ 4/૮ ૮૦તતા. 


ડલ૯ [10૮૯ મ૭૩૮[૮૩૦૯૬ ૦૬: 


અવસાન નોંધ 


તારીખ 8/9/2023 
સ્વ: જીવાબેન નથુભાઈ લીંબાણી 
ઉમર વર્ષ - 90, કચ્છ માં ગામ જીંજાય (પત) 
હાલે ઈચલકરનજી 


₹3:૪૨ 12:491₹£-55$₹924 ૦ %૦# ##૦૪ઇડડ 


*૪€)/20€/50)0 


દિગતાંઇડાં/ટ રિ૩દ€૬ડ 


€૩૭।॥। (10૦0૪ 


[ળ(.૦૦૫૭૦0 1121૮૮૭૧ 


(91) 89999 89162 


ળ/ળ/ળ/#.011૩:-૩1દ૦0૫૮૬૩૧૦ંદતટળ્લાં૬.૬૦.1 


જટ 


તારીખ 9/9/2023 
સ્વ: ગંગાબેન ખેતાભાઈ લીંબાણી 
ઉમર: વર્ષ 89,કચ્છમાં ગામ ખીરસરા (નેત્રા) 
હાલે સુરત (ગુજરાત) 


છદ£.,%/7111-૬”।. .61544ઝ 5૬11ર૦ 5૬૯ 
[૩૦૦રક ૬ ૦ર "૪૦૦ઇ#ર ॥તબન્‍્તદ 


જાર ₹ઇદ-ર૪વા૬-૧%૫૪ | ₹ારદ-(ર૬5૬૩ ૫૫૭૩ | ધગઝઇ#રછદ ૬ 


વ્યક્તિ સાચું બોલવાથી ક્યારેય 
ગભરાતો નથી, પરંતુ સાચું બોલ્યા 
પછીના પરિણામથી ગભરાય છે. 


... શુભ સવાર... 


ટ ધ ઝે તિ 


ગત રોજ ખોંભડી ખાતે શ્રી ખોંભડી 
પાટીદાર સનાતન સમાજના ટ્રસ્‍ટી શ્રી તેમજ 


સમાજ રત્ન એવા સ્વ.લક્ષ્મણભાઈ નાનજીભાઈ 
ચૌહાણની પ્રાર્થના સભા નિમિત્તે 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 


પાટીદાર ચૌહાણ પરિવાર ના પ્રમુખ 
નારાયણભાઈ ખીમજીભાઈ ચૌહાણ , પરિવાર 
ના મુખ્ય હોદેદારો, શ્રી ખોંભડી પાટીદાર 
સનાતન સમાજ ના પ્રમુખ, કાંતિભાઈ રવાણી, 
મહામંત્રી હંસરાજભાઇ રવાણી સમાજ ના 
ટ્રસ્ટીઓ, તેમજ સમાજ ના મુખ્ય હોદેદારો, 
યુવક મંડળ ના સભ્યો મહિલા મંડળ ની 


સ્વ. લક્ષ્મણભાઇ ચૌહાણ - ખોભડી - પ્રાર્થના સભા 


હે ટ # 

ભારતમાં 9 અને 10 સપ્ટેમ્બરે ઉ- 
20 સમિટ યોજાશે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ 
ગાંધી હાલમાં યુરોપના પ્રવાસે છે. 
બેલ્જિયમમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં 
કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે ૧20 ખૂબ જ 
મહત્વપૂર્ણ છે. આ સારી વાત છે કે ભારત 
તેની અધ્યક્ષતા કરી રહ્યું છે. 

લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને 
કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને ડિનર 
આપવામાં આવ્યું નથી. આ મુદ્દે રાહુલ 
ગાંધીએ કહ્યું કે જો તેમણે વિપક્ષના નેતાને 
બોલાવ્યા નથી, તો તે દર્શાવે છે કે તેઓ 
1.૦2 નું કેટલું ધ્યાન રાખે છે. 

તેઓ આવું કેમ કરે છે? તેઓએ 
આ કરવાની શા માટે જરૂર છે? આ કરતા 
પહેલા તેઓ શું વિચારતા હશે? આનો અર્થ 
એ છે કે સરકાર ભારતની 60 ટકા વસ્તીના 
નેતાઓને મૂલ્ય આપતા નથી. 


સભ્યો, શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજ ના પ્રમુખ અબજીભાઈ 
કાનાણી, 

સુરતથી પધારેલ પૂર્વ ટ્રસ્‍ટી દેવજી રામજી 
ભાવાણી, અને દામોદરભાઈ ભાવાણી 
(સતરાવાળા પરીવાર સુરત) સાથે કેન્દ્રીય 
સમાજના અન્ય હોદેદારો ટ્રસ્ટીઓ, મથલ 


ગૌશાળાના મુખ્ય હોદેદારો, શ્રી અખિલ 
ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ સેન્ટ્રલ 
પ્રેસિડેન્ટ પંકજ પારસિયા, યુવાસંઘ કચ્છ 
રીજીયન ચેરમેન રમેશ દડગા, રીજીયન ના 
હોદેદારો, અબડાસા મત વિસ્તાર ના ધારાસભ્ય 
પ્રદ્યુમ્નસિંહ જાડેજા, ખોંભડી ગામ ના અગ્રણી 
મુરુભા વિશાજી જાડેજા,કાનજી દાદા કાપડી, 
ખોંભડી ગ્રામ પંચાયત ના સભ્યો, ખોંભડી ગામ 
ના ગ્રામ જનો, આજુ બાજુ ના ગામ ના અન્ય 
આગેવાનો દ્વારા સમાજ ના ભામાશા એવા સ્વ. 
લક્ષ્મણભાઈ ચૌહાણ ને વિશાળ સંખ્યા માં 
પુષ્પાંજલિ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં 
આવેલ અને સામૂહિક પ્રાર્થના પણ કરવામાં 


ઉનણ#%ાઝ ૦01૬૯૬ 
ડા1 [તાત/તા] 1111001) 5૭111૫૦૫/ [0. 186/187, ગળ ૫0. 7,8,9, (॥પવપત 
ઉત્વાવ॥|ત॥ત્વાળ - ૩70201, ।વ॥ળા, ઊ|તાતાં - ।1તાંત. 
1તતા'૦ડ1૧૩0॥તાં વિપતતા॥ં - 100. 4-91 99791 5788૩3 


છાર.-ાપ્રલાત ૦૬1૯૮૬ 


1. 0પ14007&0 - ળાગાપ્ર& ળા 
11511૦0 0॥તાં - 110. 4-91 94826 95508 


2. ।11૪0દ0/0/0 - 1દા /પઉ.&/ 


૩. ઇદ।પાપ/ા - 1111-1170 


પ્વપલાત0ઝાતાં - 110. ન- 91 98843 12206 
“લાવતાતંગાતાં - 1/10. 4-91 98413 880663 


4. પ14/4૪૫&ઝઠ& - &ાપઇપણ#& રણ/મખ્દડા4 


8॥ત૫/૦€5110ણાતાં - 110. 4-91 78934 59459 ૩િતા|૦૬।।ણાતાં - 110. 4-91 78428 05202 
5. 10403040 - 00& : લતાંણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


[લંડા૩૦-1મતાં રિઘતંતા11: 9979352929 


4.1૬. 111018૬1 2૪1. 110. 


1117ણદાર ।॥07.3૦ર1 દાર .#પ્રઝ ૦રરબદાર ડાઇઝગઞ।1દ£।રડ 


(40.૩ ૦11૯૪ 
ડપ૫ા૦/૦% £₹૫૦. 186/187 ગાના (૫૦. € 
વ્લાતવા॥ાંતાવલાત1ત - 370 201, «પતા, બપાંથાત્લા - ।11તાંસ- 


ટર#0ળઇાત દપ રછ?રાડદ 


-------5------ :---------- 
£:2૯૭20૦1 દાર .પ્ઝ 1117ળણદાર ।(॥#1ગ૦બાર1 દર 


।ન£.%૦ ૦1૯૬ 
ઇક (પ૦. 3, ૦1૮૦૫પાત્ત ₹1૦૦1 ગનગ (૫૦. 26. 
5૦૮૦૫૦: - ૩, (કપ €131ક%/થ “પગગ્લા 
।1«૫11૮413, ઉપાંથાત્લા - 370 20141. 
છાપ્યાતતદાઝંપ્યાં રઘાતંગામાં - 101૦. “૦૧1 ૦૦7૦૧ 57884 


ઝી 


તિત, ૯લાત્તાડ3તાવતાત 


8.16. 1100115 


।1₹.%૩ઝ ૦૦1૯૬ 


45, ૦બગબ્લાતયાનત €11૦૦4૮, ઉપાવકાંધ્ઞણપા, 
1«101ઈં110લા વતાં, 1૯11૮11, ઉપાંદ્ાતલા - 370 140. 
લલુવાંડા1 ણનાં રપવતાવાં - 10૦0. * 91 99254 9૦૩૦4૪ 
ણાાત્યાંછાયાં રપવતા1ા - 101૦. * 91 99784 49205 


